US 





Uu» Mi. Fi Il. lo 


CELFYDDYDAU. 


Gan T. EDWARDS, (Twm o'r Nan0. 


MY ss 


Cenir ar y Mesur, —“Dimai Goch.,' 


—_—— wu 


Pob dyn a dynes gynes gall 

Mae'n ddiwall mewn addewid 

Fod rhaid i bawb sy'n chwenych byw 
Feddwl am ryw gelfyddyd; 

Rhai i'r glynau. rhai i'r glenydd, 
Rhag tylodi i ymboeni beunydd ; 
Rhai yn Hwsmyn drwy bob d'rysni, 
Rhai 'mhob swyddau rhag ofn soddi, 
Helynt lidiog rhag tylodi. 


Y Gof a'r Saer ar gyfer sydd, 

A thylwyth Crydd a Theiliwr, 

Y Tanner crych, a'r Tynwr eroen, 
A'r Gwe'ydd mewn poen a'r Panwr, 











2 


Â'r Tinceriaid hwythau'n curo, 
A'r Melinydd yn melino 

Ac yn tolli cymaint allo, 
Brickl'ers, Masiwn, yn dra misi, 
Nailers, Tailors yn cyd-holi; 
Pob 'deiladaeth rhag tylodi. 


A gwyr y gyfraith croes eu bryd, 
Hoff ryddid, a'r Ffeiriadau, 
Degymwyr, Trethwyr, Pwythwyr pur, 
A siapus wyr y siopau, 

Clochyddion, Doctors yn cyd-aetio, 
Ac yntau'r Cigydd a'r gwynt cogio 
Weithiau'n lladd ac weithiau'n blingo, 
Llinwr, Turner, yn llawu taerni, 
Glwfer, Saddler, sodlwr gwisgo: 

Pawb a lediant rhag tylodi, 


Chwarelwr, Tyrchwr, Calchwr caeth, 
A'r canwr Perth a'r Porthwr, 
Exciseman, Supervisor pric 

Wr byrbwyll dric, a'r Barbwr; 
Brazier, Cutler, Pedler, Pwllwr, 
Colier, Miner, Painter, Printiwr, 
Lliwydd, Cribydd, Pibydd, Pobwr, 
Cario potiau, c'weirio pwti, 

A physgota a gwneyd basgedi, 

Pob 'deiladaeth rhag tylodi. 


38 


Y Cariwr coed, a'r Llifiwr cul 

A'r gwladaidd ful asglodion, 

Baledwrs, Racsiwrs, Clocsiwrs clau 
A'r Jaggers, glorian glewion ; 

Pilio rhisgil, a thori a rhasglo 

Cordio a llosgi, cario a llusgo, 
Forgemen, Founders, pawb yn ffwndro 
Llongwyr, Sawnwyr, sydyn gwisgi, 
A'r Swyddogion sydd i'w rhegi 
Rhwygant wledydd rhag tylodi. 


Tafarnwr, Bragwr, trechwr trwm 
A'r Nodwr llwm anwydog, 
Sebonwr, O'nwyllwr. gweithiwr gwêr 
Sweep, a Chobler ehwiblog, 

Hetiwr, Cloeiwr Garddwr gwirdda, 
Tôwr a'r Cowper taer eu copa ; 

A'r Tumnpeiciwr a'r trwyn pica 
Troliau ganoedd a gwageni, 

A gwyr yr hoitiau a'u gwarau ati 
Yn gyru'n llidiog rhag tylodi. 


Rhai yn cerdded gwlad a thre, 
A rhyw goeg wyrthiau i'w gwerthu, 
Rhai yn crio yn nrysau tai 


Mewn cwynion, —a rhai'n canu ; 























4 


Telynwyr, Ffidler, Joekey, Porthmon, 
Beili, Cwnstabl, Jailer, Hangmon, 
Rhai'n dwyllodrus, rhai'n lladron, 
Felly beunydd mae rhai'n ymboeni, 
Mewn rhyw alwad yn rheoli, 

Rhwyg taledig rhag tylodi. 


A swm y cwbl drwbl drud | 
O boenau'r bywyd beunydd, | 
Yw'n dysgu ni trwy dasg a wnaeth 
Gair odiaeth y Creawdydd : | 
Beth yw tlodi a phob hynt lidiog, | 
Ond galw dynion er gwel'd enwog 
Allu llaw yr Hollalluog ? 

Am bob doethineb a berthynant, 
Y'mhob celfyddyd, hap. coel feddiant, 
Duw a ddylau gael addoliant. 








